CAN 

YNGUYLCH LLWYDDIANT 

Y R EFENGYL 

, ' ■ ^ - ’ : i 

Dyma lais fy anwylydwcle ef à;Ŵ T* 
neidîo ar y mynyddbédd ác ynjçajim ar ■ 
y bryniau. Solomon ,■ 

Holl (lrigòlìòn Cymru heîaeih, 

Dowch yn rhwydd á chaion bur, 
î fendithio Duw sy’n cynnal 
Bywyd pawb ar fòr a thîr; 

Ein dyíedswydd, hcb amheuaëth 
Yw moìianu Duw yn awr, 

Am iddo, yn righanol y nôs dywyil 
Agor hỳíYyd ddrysáu ’r wawr. 


Yr wyf fi’n awr wrth ddechreu canu , 
Yri cofio àm yr amser fu, 

Yn Samaria, yn atnser ncwyn, 

(Gwell na hyn gwnaeth Duw â ní,) 
Pan ocdd Brenin Syria ’n gwarchae 
Ar y ddinas, gyda’i lu, 

A’i thrigolion hrthau’n rneirw, 

Dan ddirfawr bẃys y newyn du. 





2 

s 

Yr oe’n fowy’n prynu pen.iu asynod, 
Bwyta ’r rhain i’w cadw ’n fywj 
Ar rhei’ny ’n costio siclau o arian* 
Bedwar ugain, hyspys yw:—• 

A rhai yn prynu tom c’lomenod, 

Er pum sici,—hyn sydd wir; 

Çallwn ddarllen yn ein BibJ, 

Mewn geiriau iiawn, llyth’renau ciir. 

4 

Och ! er trymed peth a henwyd, 

Peth nul trymach hefyd fu, 

Yr liyn sy’n abl gwneud i galon 
Pawb a’i clywo doddi 'n Jli; 

Yr oe’n nhw r y ’n berwi eu babanod, 
Bwyta ’r rhain trwy ofid Jlym; 

A ninau holl drigolion Cymru, 

Bellach peidiwn grwgnach ditn. 

•5 

Gwrandawodd Brenin y Breninoedd, 
O’i Jan nefoedd arnom ni; 

Yd yn fuan a ddanfonwyd, 

I attal newyn attom ni; 
Gwrandawodd weddi gweision Iesu, 

Yn pregethu ’r ’fengyl glir; 
í"e agorodd ddrws ei gaerau, 

Daeth yn bentyrau i raewn i’n tír. 




'» 

ê 

Mawr yw’r gwyrtliiau wnaeth E*n ddiaií, 

1 dd’od a’r Biblau gynta i’r wîâd, 

Fe fu ‘n gadarn fraich o geidwad, 

I gadw ’r ’fengyl ar ei thraed ; 

Fe ddewisir gweision lesu, 

Wrth eu cyfri bod ag un, 

I lawenydd, ’rol cyfodi, 

Mae Crist yn addaw' hyny ei hun\ 

1 

Ös bu hi ’n frwydro poeth mewn gwîedydd 
Hhwng y milwyr ar y maes, 

Brwydro poethach yw hi yn Nghymru, 
Rhwng pechod du a ’fengyl grâs; 

Mi glywais air yn uchel waeddi, 

O fewn cloriau ’r Bibl pur; 

Treigla’th ffordd ar JDduw yn unig, 

A’th feddyliau saif yn wir. 

B 

Gotfoleddu gîywai yn Nghymru; 

Mawr yw ’r gallu sydd arg’oedd, 

Hen ac ieuaingc, canoì oedran, 

A glywaf am yr ucha eu bloedd; 

Ffeind yw clywed canu anthem, 

Pawb yn Uawen y'mhob lie; 

Haieluia, sain Hosanha, 

IV hwn sy’n awr a'r orsedd Ne r , 


4 


9 

Rwyf fi *n gwedíHo i Dduẅ fendithio 
Pawb sy’n gwrando èfengyl râd, 

Ac y daw «hiliÿnau etto, 

I ganu ’n rhwydd am rin y gwaed, 

Fel b’o Sîon yn ilawénu, 

Wrth wel’d ei phlant yti do’d i’r kn, 
Ac yn gofyn pwy a’u cehhédlodd,— 

A hithau enoed heb fod yh fam. 

ìŷ 

Bendigedig f’o enw ’r Arglwydd, 
Crëawdwr pob crëdur byw; 

A’n dyled ninau yw ei addoli, 

Tra b’o’m ni beunydd yma ’n by w: 

Fe fydd yn angor i ni ’n nydd angau, 
Rhag myn’d i’r poenau ar ein peu, 
Cawn ganu ’n llawen Haleluia, 
l’r Gwr a’n prynodd ar y pren, 

1). Jones aicânt 



í\ SVANS> ARGRAFf ¥DD CASRNARFON. 



